Goügle 



This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with librarìes to digiti^e public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcYcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by indÌYÌduals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht Goog^s "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrìcs. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

Äbout Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| 



C-ítf ■Sid^ -/■ot) 



^arbarb CoOegt íÿawc^ 



FROM THB 

BRIGHT LEGACY 



J" 



t> o 









i/V 









3 ) 



FFORDD I GAFFAEL CYFOETH; 

NBU, 

RHISIAT DRÜAN: 

TN DDIWTOIEDia OAK 

BOCTOR FRAirXXiZN, 

TB, Birwòo athbontdd; 

OTDAO TCHWANBOIAD, 

Y MODD I WNEUTHÜR LLAWER O YCHYDia» 
OAN B. SHORT. 



AC A OTTIEITHIWTD IDD T OTMRAEO 

GAIí THOMAS ROBERTS, 

LLWYNRHUDOL. 



LLUNDAIN : 

ARGRAFFEDIG DROS Y CYFIEITHYDD. 

1839. 



\ 



C .êÌ^ S" / o 7. . V . 3» 



y 







Llündaiii t 

ArgraAyyd gan A. Spottiswoodb, 

NeW'Street-Square. 



RHAGSYLWAD. 



Dymuniad Dn Franldin ydoedd casglu 
iV un màn yv hoU ddywediadau ar y 
testynau canlynol, y rhai a adawodd efe 
heb eu cyhoeddi yn ystod yr amser y 
cyhoeddai ei Amseroniau* a elwid 
^* Poor Richardy^ neu, "RhisiatDruan" 
yn Gymraeg} ac arweiniwyd i mewn 
i'r amcan hwn. Oddiyma yr enwir 
Rhisiat Druan mor fynych, a dywedîr 
ei fod cystal a'r enw cyntefig, 

Er hyny y tarawîad diddanol yn y 
Gwah Jran penderfynol o'r cyfarchiad 
hwn, Rhisiat (Saunders) Druan a brof- 
odd yn America ei fod e* yn bregethwr 
anghyffredin, Ac a fŷdd i ni ein bro- 
dỳr y Cymry wrthod synwyr da a gwy- 

* AlmaiiMaU' 
A â 



IV AHAGSYLWAt). 

bodaeth gwaredigol, o herwydd iddo 
ddyfod o'r tu draw i'r dŵr ? 

Addaswyd y Uyfyr bychan hwn at 
ddull a môdd y Cymry yn sîarad mewn 
iaith rwýdd a hawdd ei dýall. 

Cyfnewidiwyd ychydig mewn rhai 
pethau, ond nid dim i gyfnewid y syn- 
wyr. 

Argraffydd oedd Dr. Franklin, ac 
Athronýdd * enwog iawn a dysgiedig, 
er iddo yn ei ieuengtid, ac yn nechreuad 
ei oruchwyliath, drolio berfa olwynt 
o*i flaen yn llawn o lyfrau bychain er 
addysg a difyrwch i blant ac ereiU, ac 
er ynniU ei fara, hýd heolydd New York 
a Philadelphia j ac wedi hyny efe yn 
raddol a aeth yn wr o*r cymmeriad 
mwyaf yn Unol DaJeithîau America ; 
ac a fu yn Aelod tra enwog o Senedd 
Pennsylyania í, ac a ddaeth yma i 
Loegyr yn Negesydd^ o'r America, 

♦ Fhilosophydd. t ^ WheelbarTOw, 

\ MeTiiher of the Legiüature of Pennsylüonia, 

^ Envoy Fîenipoteniiaiy. Neu Genadwr Llawngalluog. 



RHAGSYLWAD. 



cystal ag i Ffrainc; efe a fu yn wr 
buddiol iawn i*r wlâd hon, i Ffrainc, 
Ameríca, a'r bŷd yn gyffredinol 1 1 1 
Efe a anwyd yn y flwyddyn I706, 301 
Lloegyr Newydd {New JSngland), 
yn America ; a bu farw yn Philadel- 
phia yn y flwyddyn 1790, ei oed 
oedd 84. 

0)01 diweddu y rhagsylwad hwn, y 
mae y cyfieithydd yn gobeithio y bydd 
y beirdd hawddgar cystal ag esgusodi ei 
anwybodaeth a'i anfedrusrwydd mewn 
barddoniaeth, canys nid yw yn ei ystyr- 
ied ei hun yn ddim o fardd, ac na fu 
erioed jrn perchen un grâdd o'r Awen 
ragorol honò ag sydd angenrheidiol i 
drin barddoniaeth Cymreig, ond efe a 
gadwodd at wir ystyr a s^mwyr yr 
awdwr enwog, hŷd y gallai ei alluoedd 
ei arwein e*. 

Llundain. Mai 1. 1839. 

A 3 



TRI ENGLYN HYN 
GAN Ma. ROBERT OWEN. 



A oes yn awr neb synwyrol •^y'nghyrhaedd 
' Cynghorîon rhagorol ? 
Aed a gwnaed yn dêg yn ol 
Hyn o lìnau *n olynol. 

Buan y gwel, heb un gwall, -— o'u dilyn, 
Fod elw anhyball, 
Iw gynnydd fe*i cenfydd call — 
^i gynghor m*s dwg a'nghall. 

Os gorwedd mewn seguryd — a fyn neb 
Ni ^ynâ ddedwyddyd ; 
Diog ni fedd ond gwan fyd ; 
Elw a ddaw i law ddiwyd I 



CYPARCHIAD 

Dr. franklin 



AT XI 



GYDWLADWYR, 



.» 



OTDAO YCHYDIO O OYFMEWIDIAD^ I W OYMHWYSO 
AT WASAKAETH Y CYMRY. 



Ddarllenydd Mwyn, 

Clywais nad oes dim yn rhoddi i aw- 
dwr gymmaint o hyfrydwch, a chly wed 
ei waith yn cael ei adrodd gan ereill yn 
barchus. 

Bamwch, y prýd hyny, gymmaint 
ymboddlonid gan ddygwyddiad, ag wýf 
yn myned iV adrodd i chwi. 

Rhoddais orphwysiad i'm ceífyl, yn 
ddiweddar, Ue yr oedd nifer mawr o 



8 Y FFORDD 1 GATŸAEL CYFO£TH« 

bobl yn gynnuUedig mewn arwerthfa* 
gyhoedd ar eiddo mas*nachwr. 

Nid oedd awr yr arwerth wedi dyfod, 
yr oeddynt yn ymddyddan ar ddrygedd 
yr amserau ; ac un o*r gynnuUeidfa a 
alwodd ar hên ŵr, glân, sỳmyl, a gwallt 
gwỳn, " Da chwi ein Hewythyr Shion 
Gadwaladr^ beth ydych chwi yn ei 
feddwl am yr amserau ? Oni Iwyr 
ddyfethai y trethi trymion hyny y wlâd? 
Pa fodd y byddwn ni yn alluog idd eu 
talu nhw ? Beth a gyngora' chwi i ni? 
Safodd ein Hewythyr Shion Cadwaladrt 
ar ei draed, ac a attebodd, os mỳnwch 
fy nghyngor i, myíì a*i rhoddaf i chwi 
yn fỳr ; " canys y mae gair yn ddigon 
i*r doeth,** fel y aywed Rhisiat Druan. 

Hwy a unasant gan ddymuned amo 
i siared ei feddwl, ac yn ymgasglu o'i 
amgỳlch, efe a aeth yn ei flaen fel y 
cahlyn : Gyfeillion', eb efe, y mae y 
trethi yn wir yn drymion iawn ; a, phe 
bae y rheiny a osodwyd gan y Llywo- 

* i\i&/tc Auction. 

I Genertüiftimo. Ystyr yr enw Cádwladwr, 



V JPFORDD I GAFFAEL CYFOETH. Ô 

draeth yr unig rai a fyddent i ni eu talu, 
gallem yn Uawer haws eu talu ; ond y 
mae genym lawer o rai ereiU, a llawer 
mwy anhyfryd i rai o honom ni. Tre- 
thir ni ddwÿwaith gymmÚTìt gan ein 
diogi, a thair gwaith gymmaint gan ein 
balchder, a phedair gwaith gymmaint 
gan ein ffolineb j ac oddiwrth y trethi 
hyn nid eiU y dirprwywyr* ein rhỳddâu, 
neu ein gwared ni trwy ganiatâu gos- 
tyngiad. Pa fodd bynnag, gadewch i 
ni wrando ar gyngor da, a gall rhýw- 
beth gaeJ ei wnëyd erddom ; ** Mae 
Duw yn cynnorthwyo y rhai a*u cyn- 
northwyant eu hunain," fel y dywed 
Rhísiat Druan. 

I. MeddylidybyddaiynLlywodraeth 
caledt a drethai y deiliaid y ddegfed ran 
o'u hamser i wasanaethu yn ei wasan- 
aeth ; ond y mae seguryd yn trethu 
Uawer o honom ni lawer mwy ; diogi, 
gan feithrin clefydon, sýdd yn ddiau 
yn bỳrâu by wyd. 

* Commissioners. 

t Dr O. Fughe*8 DicHonary, Llywodaaeth: «. m. 
Govemment, 



10 Y FFOBDD I OAFFAEL CYFOETH. 

Y mae diogi, fel ẅŵd, yn difa yn 
gỳnt nag y mae Uafur yn treulio, tra y 
mae yr a^oriad arferedig bob amser yn 
loŷw," fd y dywed Rhisiat Druan. 

Ond, a wyt ti yn caru dy íy wyd ? 
Yna paid a gwastraffu* amser, canys 
hwnw yw y defnydd sydd yn hwyâu 
bywyd/* fel y dywed Rhísíat Druan. 

Pa faint mwy nag sydd angenrheidiol 
ydym ni yn ei golli mewn cwsg ? " Yn 
anghofio nad yw y Uwŷnog cysglyd yn 
dàl ieir, h wyaid, na gwýddau, ac y býdd 
digon o gysgu yn y bêdd,*' fel y dy wed 
Rhisiat Druan. 

Os yw amser o'r hpU bethau y 
gwerthfáwroccaf, coUi amser a raid 
fod, fel y dywed Rhisiat Druan, " yr 
afradlonrwydd mwyaf ; '* yn gymmaint 
feJ ag y dywed efe i ni mewn rhyw le 
arall, " Amser coUedig ni cheir bỳth 
drachefh , a*r hỳn a alwn ni yn ddigon 
o amser, y mae'n wastadol yn troi allan 
i fod yn ddígon ychydig.*' 

* Gw.eU laith yw colU amser, ac y mae yn fwy priodol 
a*r iûth Gymraeg. 



Y FFOBDD I OAFFAEL CYFOETH. 11 

Gadewch i ni gan hyny godi i fynu 
a gwneuthur, a gwneuthur i'r perwyl ; 
felly trwý ddiwỳdrwydd y bŷdd i ni 
wnëyd mwy gyda líai o ddyryswch. 
" Y mae diogi yn gwneuthur pob pêth 
)ni anhawdd ; a*r hẅn a g3^d yn hwŷr, 
a raid duthio trwy y gweddill o*r diwr- 
nod, a phrin y goduiweddai ei orchwyl 
cỳn y nôs : tra y mae diogi yn teithio 
mor arafaidd, fel ag y mae tylodi yn 
fuan yn ei oddiweddu fe. Gỳr dy 
orchwyliaeth, na âd i hwaw dy ỳru di : 

** A chytmar i wely a chyimar i godi, 
Ddiig ieehyd, doethineb, a chyfoeth gwir iti,*' 

fel y dywed Rhisiat Druan. Felly, 
beth a dal dymuno a gobeithio am welí 
amserau ? Nyni a allwn wneuthur yr 
amserau hyn yn well, os ymegnîwn ein 
hunain. 

Ni raid i ddiwỳdrwydd obeithio, â'r 
hwn sŷdd yn byw ar obaith fýdd farw 
wrth ympiydio. Nid oes ynniUion heb 
ofidion } yna cynnorthwyad dwŷlo, gan 
na's meddaf (ur ; ** neu os meddi^ y 



12 Y FFORDD I GAFI'AEL CYFOETH, 

tnae wedi ei drethu yn erwin. "Yr 
hwn sýdd yn meddu crefft*, y mae*n 
meddu etifeddiaeth ; a*r hwn sỳdd yn 
meddu galwedigaeth, y mae yn meddu 
swýdd o elw ac anrhydedd,'* fel y 
dywed Rhisiat DrUan ; ond er hyny 
rhaid gweithio wrth y grefft, â^r galwe- 
digaeth gael ei iawn ddilyn, neu ni 
wnai yr etifeddiaeth na*r swýdd ein 
galluogi ni i dalu ein trethi. Os ydym 
ni yn ddiwyd ni newynwn bỳth ; 
** Canys edrych i dý y dyn sydd yn 
gweithio y mae y newỳn ond ni feiddia 
bỳth fyned i mewn.'* Na'r ceisbwlt 
na'r hedd-geidwadt fỳn*d yno, canys 
tâl diwỳdrwydd ddyledioh, pan y mae 
anobaith yn eu cynnyddu nhw/' 

Er na chawsoch ddim ^trysor, nac i 
un perthjrnas cyfoethog adael i chwi 
swm o anan, ** Diwýdrwydd yw mam 
llwyddiant, ac y mae Rhagluniaeth yn 
cynnorthwyo diwỳdrwydd. 

" Yna ardd yn ddwfo tra mae'r diog yn cysgu 
A thi a gai ŷd i gadw ac i werthu.*' 

• Trade, f Vulgo, Baiìû \ Constable, 



f 



Y FPORDD f GAFFÁEL CYFOETH. 13 



Gweithiwch tra y gelwir, y dydd 
heddyw*, canys ni wýddoch pa gym- 
maint y cewch eich rhwýstro yfory. 
"Y mae un heddyw yn werth dau 
yfory,'' fel y dywed Rhisiat Druan, ac 
yn mhellach, " Na âdewch hyny bŷth 
dàn yfory yr hỳn a ellwch ei wnëyd 
heddyw/* 

Pe baet yn weinidog, oni fyddai arnat 
ti gywilydd i feistjn: da dy ddàl di yn 
segiir? A wýt ti ynte dy feistyr dy 
hunan ? Bydded cywilydd arnat dy 
ddàl dy hunan yn segur, pan y mae 
cymmaint iV wneuthur drostat dy hun, 
dy deùlu, dy wlad, a*th Frenhines.t 

Defnyddia dy oíferynau heb ddyrn- 
iblaut: cofiwch, nad y w y gâth a menyg 
am ei phawenau yn dàl Uygod," fel y 
dywed Rhisiat Druan. Y mae*n wir 
fod Uawer iV wneuthyd, ac fe allai eich 
bod yn fỳr o ddwylo ; ond daliwch atti 
hi yn feunyddiol, a chwi a welwch 
eífeithiau mawrion ; canys y mae dyfal 

* Dyddiau gwaith a feddylid. f Fictoria, 

ÿ Menyg heb fysedd iddynt, yn Saesneg, Gauntleís, 

B 



^ 



14 Y FFORDD I GAFFABL CYFOBTH, 



dd)ŵriad yn difa cerryg; a chŷd ag 
amynedd a diwỳdrwydd y Uygoden a 
a ddifaodd drwyddi râíF* angor ne's 
ydoedd hi yn ddwy ddam, a tharaw- 
iadau bychain a dorasont i lawr goed 
derw mawr.** 

" Meddyliwyf fy môd yn clywed 
rhyw un o honoch yn dy wedyd, " Ai 
ni ddylai dŷn gael iddo eu hun ddim 
hamdden ? *' Dywedaf i ti, fy nghy- 
faiU, yr hỳn y mae Rhisiat Druan ỳn 
ei ddywedyd, "Defhyddia dy amsec 
yn fuddiol, os wyt yn meddwl cafiael 
hamdden ; a chan nad wyt ti yn sicr o 
funud, na thawl ymaith awr.'* Seibianl 
y w amser i wnëyd rhywbeth defhyddiol j 
y seibiant hwn y dýn diwyd a fyn gaelj 
ond ni fedỳr y dýn diog bỳth ; canya 
bywyd hamddenol a bywyd o seguryc 
ydynt ddau beth gwahanol. Llawer 
heb weithio, a fynnent fyw wrth e\ 
harebion t yn unig, ond y maent hwj 
yn tòri o ddiŵg nwyfau í ; ** o herwy dì 
y mae diwỳdrwydd ^ni rhoddi cysui 

* CaUe. t ^^ t Stoek, 






Y FFODDD I OAFFAEL CYFOETH. lô' 



digonedd, a pharch. ** Ffowch oddi- 
wrth bleserau a nhw a*ch canlynant 
chwi/' 

Y mae gan y nyddwraig ddiwỳd 
hefys * mawr ; ac yn awr y mae genyf 
ddafad a buwch, y mae pawb yn fy 
ngliyfarch gyda, " boreu da i chwi.** 

II. Ond efo eîn diwỳdrwydd rhaid i 
ni hefyd fôd yn ddianwadal, sefydledig, 
a gofalus ; ac edrych dros ein gorch-* 
wylion eîn hunain, a pheidio y mddiried 
gormod i ereili : gan fel y dywed 
l^hisiat Druan : — 

**Ni welais I, o'u mudo a*u hysgog, 
Bren erìoed na theulu aerchog, 
Yn llw^ddo megys rhai sefydlog.** 

Ac etto, ** Y mae tri symudiad gan 
waethed a thân," ac etto, ** Cadw dy 
fasnachdyt, a*th fasnachdy a*th geidw 
dithau ;'* ac etto, " Os mynnwch orphen 
eich gorchwyl, ewch ; os na fynnwch, 
anfonwch/' A threchefn : — 

** Yr hwn a fynno Iwyddo oddiwrth aruf , 
Mhaid iddo naiU ai dàl ai gỳru." 

* Crŷs. A tmoch, or shifì, t ^^- Ý Aredig. . 

B S 



16 Y FFORDD I GAFFAEL CYFOETIÍ. 



I 



Ac etto, " Gwna Uygad y meistyr 
fwy o waith na'i ddwy law ; '* ac etto, 
y mae "diíFyg o ofalwch yn gwneu- 
thur i ni fwy o goUed na diflyg o wy- 
bodaeth ;'' ac etto, ** Peidio ac arolygu 
gweithwyr, yw gadael iddynt eich am- 
ner* yn agored." 

Ymddiried gormod i ofalwch ereill 
yw dinystyr llawer ; canys, yn ngorch- 
wylion y byd hwn, gwaredir dynion, nid 
trwy íFýdd, ond drwy ddiffygt o honij'* 
ond gofalwch dyn ei hun sy fuddiol ; 
canys, " Os mynnwch weinidog cywir,. 
ac un a fyddoch yn ei hoffi, — gwasan- 
aethwch eich hunan. Gall ychydig o 
ddiofalwch fagu drwg mawr; o eisiau 
hoel y bedol a gollwyd ; ac o eiseu y 
bedol y ceflF^l a goUwyd ; ac o eisieu 
y cefFyl collwyd y marchogwr ; trwy 
iddo gael ei oddiweddu a*i lâdd gan y 
gelyn ; y cwbl o eisieu ychydig o ofal 
yn nghylch hoel pedol cefiyl. 

* Pwrs, neu Alwar. 

t '* In the affairs ofthie world men are aated, not hyfaiih, 
but by the tffant of lí." 



Y FFORDD I GAFFAEL CYFOETH. IT 

IIL ** Cymmaint a hỳn fy nghy- 
feillion am ddiwỳdrwydd, ac ystyriaeth 
i ein gorchwylion ein hunain ; ond at 
y rhain rhaid i ni ychwanegu cynnildeb, 
os mynnwn ni wnëyd ein diwỳdrwydd 
yn fwy sicr á Uwyddianus. Gall dýn, 
os na wŷr efe pa fôdd i gynnilo fel y 
mae'n ynniU, gadw ei drwyn wrth y 
maen llifo holl ddyddiau ei eînioes, a 
marw yn y diwedd heb fod yn werth 
pedair ceiniog. Y mae cegin frâs yn 
gwnëyd ewyllys* teneu ; " 

** Gwèrir llawer jstàá jn eî chael ì*w meddìannuy 
£r pan am dê gadai wragedd wau a nyddu, 
A gwyr i gael cwrw adael hoUti a naddu. *' 

**Os mynnwch fod yn gyfoethog, 
meddyliwch am gynnilo gystal ag 
ynnillJ^ t 

" Ni wnaeth yr India, Yspaen yn 
gjrfoethog, o herwydd bod ei tnraul yn 
fwy na'i mael.*' 

" Ymaith, gan hyny, gyd a'ch traul- 
fawr ffoUnebau, ac ni fydd ganddoch y 

* Llythŷr cymmun, nad oes sòn ynddo am lawer o eiddo l 
f Eamingm 

B 3 



18 Y FFORDD I GAFFAEL CYFOETIt. 

pryd hyny gymmaînt o achos î achwyn 
ar yr amserau caledion, trethi trymion, 
a theuluoedd traulfawr ; canys 

** Merched a gwîn, hocced * a phwarwrîaeth^ 
A wiiai*r eiddo*n llawer llaî ysy waeth ! '* 

Ac yn mhellach, " Yr hyn sy'n cyn- 
nal un drygioni, a ddyga i fynu ddau 
o blant." 

Chwi ellwch feddwl, ysgatfydd, nad 
eill ychydig o dê, neu ychydig o wîn 
weithiau, ymborthychydigmwygwerth- 
fawr, dilladychydig gwýchach, a gwlêdd 
fechan yr ŵan ac yn y màn, nad allent 
fôd yn draul-fawr iawn ; ond cofìwch 
yn awr, " Bod aml ychydig yn gwneu- 
thur un mawr/' Goçhelwch dreulion 
hychain; ** HoUt fechan a suddai long 
fawr,** fel y dywed Rhisiat Druan ; ac 
etto, " Y rhai a garent ddanteithion a 
gaent eu proíì'n gardottion ; ** ac y n 
mhellach ; ** Ynfydion sy'n gwnëyd 
gwleddau, a gwŷr doethion yn eu bwy t- 
ta/' 

* Twŷll. Deeeit, orfraud. 



Y FFORDD I GAFFAEL CYFOETH. 19 

** Dyma y lle y daethoch chwi i gyd 
efo eich gilydd i*r arwerthfa hon o 
wýchderau a phethau afreidiol. 

Yr ydych yn ei galw nhw yn dda ; 
ond, os na chymmerwch ofal, hwy a 
brofant yn ddrwg i rai o honoch chwi. 

Yr ydych yn dysgwyl y gwerthant 
hwy yn rhâd, ac, ysgatfydd, y gwnaent 
am lai nag a gostiasant ; ond, os nad 
oes arnoch eu heisieu nhw, rhaid iddynt 
fod yn ddrud i chwi. 

Cotìwch yr hyn a ddywed Rhisiat 
Druan, " Prỳn yr hỳn nad oes arnat 
ei eisieu, a chỳn y bo hîr dydi a gei 
werthu dy angenrheidiau.** 

A thrachefn, " Wrth geiniog-werth * 
fawr oeda enyd ; meddylia efe, ysgat- 
fydd, mai Ymddangosiadol yn unig, ac 
nad yn ddiaut y mae y newid ; neu y 
gall yr ammod drwy dy gyfyngu di yn 
dy orchwylt wnëyd i ti fwy o niwed 
na daioni. 

• For the tàhe of euplumy ü is pronounced in N, WáUê^ 
Cỳnegwerth, neu yn Ngwŷnedd er pereiddiach sain. 
f Mewn gwirionedd \ Gorchwyl, Buainess. 



20 Y FFORDD I OAFFAEL CYFOETH. 

Canys mewn lle arall, efe ddywed, 
** Dyfethwyd llawer trwy brynu cein^ 
iogwerth dda/* Drachefh, " Y mae 
yn ífolineb rhoi arian allan mewn pryn- 
iant o edifeirwch ;" ac etto arferir y 
ffolineb hwn bob dýdd mewn arwerth- 
fëydd, o ddifŷg gofalwch. Llawer un, 
er mwyn cael pethau gwých am y cefh 
a aeth a'r ból yn newŷnllyd, ac a han- 
ner newynasant eu teuluoedd;'* "Y 
mae sidanau a phaliau, ysgarlad a mel- 
fedau, yn rhoi tân y gegin allan 1 '* fel 
y dywed Rhisiat Druan. Nid angen^ 
rheidiau bywyd ydynt : nis gellir prin 
eu galw yn bethau cyfleus : ac etto er 
hyny o herwydd eu bod yn ymddangos 
iddynt yn glysion yn unig, pa mòr 
gymmaint sydd ag eisieu eu cael ? 

Trwy yrhain a gwastraffiadau* ereiU, 
y boneddigion ydynt ddarostyngedig i 
dylodi, ac yn gorfod benthycca gan y 
rhai a ddirmỳgasant gỳnt, ond y rha^ 
trwy ddiwỳdrwydd a chynnildeb a 
gadawasant eu sefyllfaj yn y cyflwr^ 

* Sguanderingêf or extravaganeU9, 



Y FFORDD I GÁFFAEL CYFOETH. 21 

lìwnw y mae yn ymddangos yn amlwg, 
fod yr aradwr ar ei draed yn uwch na 
gwr boneddig ar ei liniàu/* fel y dywed 
Rhisiat Druan. 

Ysgatfydd y gadawyd iddynt etifedd- 
ìaeth bychan, na wýbuont hwy ddim 
am ei gaíTaeliad ; meddyliant **maidŷdd 
ydyw, ac na bydd bỳth yn nôs : ** ag i 
ychydig o gymmaint a hyny gael ei 
wario nad y w yn deilwng o sylw ; ond 
** Cymmeryd allan bob amser o gwd y 
blawd, heb roî ynddo deuir jm fuan i'w 
waelod,'* fel y dywed Rhisiat Druan j 
a'r prỳd hyny, " Pan fýdd y ffynnon yn 
hesp, gwỳddant werth dŵr." Ond 
gâUasent wýbod hỳn o*r blaen, pe y 
cymmerasant ei gyngor ef. ** Os mỳn- 
wch wýbod gwerth arian* ewch a cheis- 
iwch fenthycca rhyw-faint; canys yr 
hwn sýdd yn myned i fenthycca, mae'n 
myned ar un o'r negesau gwaetha," fel 
y dy wed Rhisiat Druan ; ac yn wir 
felly y mae efe sýdd yn rhoddi benthyg 
i*r fath bobl, pan yr elo efe iV nhôl. 

* Y gair cyffiredinol jn lle mwnai (^money.) 



22 Y FFORDD I OAFFAEL CYFOETH. 

Y mae Dic Druan yn cyngori y'mhell- 
ach, a dywed, 

« Ffòl fàlchder gwisg sŷ ddìau règ yn bod, 
Cyn lyth ystyried trws*, ystyria 'th gôd." ^ 

A thrachefh, mae balchder yn crefu 
mor uchel a thaer a chardottyn mewn 
êìsieu, a llawer mwy haerllug/'t 

Pan brynoch un peth gwŷch, rhaid i 
chwi brỳnu deg ychwaneg fel y bo eich 
ymddangosiad oU yn fwy cymhwys ; 
ond dywed Dic Druan, " Y mae*n 
haws aarostwng y dymuniad cyntaf, na 
boddloni y cwbl a*i canlynai." Ac y 
mae'n wir yn gymmaint ffolineb i*r ty- 
lodion ddynwared y cjŵethogion, ag 
ydyw i'r Uyffant ymchwyddo i gyfartalu 
ír eidion. 

** Geill llestrí mawrion anturío*n mhell yn wir, 
Ond dylai badau|| bychain ymgadw wrth y tir.'* 

Y mae pa fodd bynnag, yn ffolineb a 
gospir yn fuan; canỳs, fel y dywed 
Rhisiat Druan, " Balchder yr hwn sy'n 

♦ Gwîsg, Dress, f Côd, Purae, 

t Digywilydd, Shameleêê, or importunate, 
II Cychod, Boats, 



Y FFORDD I GAFFAEL CYFOETH. 28 

ciniawa ar oferedd, a gwjniosa* ar 
ddirmỳg. t 

Tòrymprydiat Balchder gýda Hel- 
aethrwýdd, ciniawodd gyda Thylodi, 
ac a gwynosodd gyda Gwarth." Ac, 
wedi y cwbl, o ba wasanaeth yw y 
balchder hwn o ymddangosiad, am yr 
hỳn yr anturiant gymmaint, a chym- 
maint sŷ'n goddef ? 

Ni- s gall gynnyddu iechyd, nag es- 
rawythâu poen ; nid yw yn 'chwanegu 
dim teilyngdod yn unrhyw un, y mae'n 
crëu cenfigen, y mae'n prysuro anffawd. 

Ond, y fath ynfydrwydd a raid ei fôd 
i redeg mewn dyled am yr arddigon- 
eddau || hỳn ? Cynnygir i ni, gan am- 
modau yr arwerth hwn, chwe' mîs o 
goel § ; a hyny ysgatfỳdd a dueddodd 
rai o honom ni i ddyfod yma, oblegid 
na's galiwn ni doli^ yr arian parod, ac 
yn gobeithío yr wan * * bod yn wỳchion 
hebddynt. (Heb yr arian parod a 

* Swppera, Siq», f Dirmỳg, Coniempt. 

I Breahfasted, || Superfluüiea. § Credit. 

5 Vulgo, Sparío. ♦• Yn awr. 



Ô4 Y FFORDD I 6AFFAEL CYFOETH, 

feddylir.) Ond^ och! meddyliwch, beth 
ydych yn ei wneyd pan y byddoch 
yn rhedeg tnewn dyled ; yr ydỳch 
yn rhoddi i arali aliu i gyfyngu eich 
rhyddid. 

Os na fedrwch dalu yn yr amser, 
býdd arnoch gywilydd gweled eich 
gofynwr ; byddwch mewn ofn pan y 
siaradoch ag ef ; chwi wnewch esgusion 
gwaelion, distadl a thruenus, ac yn ra- 
ddol, chwi a gollwch eich geirwiredd, 
a suddo mewn gwael ac amlwg gelwý- 
ddau ; oblegid, ** Yr aii ddrwg yw 
dy wedyd anwiredd, y cyntaf y w rhedeg 
mewn dyled ; *' fel y dy wed Rhisial 
Druan ; a thrachefn, i'r un perwyl, " Y 
mae anwiredd yn marchogaeth ar gefri 
dyled ; *' gan na ddytai un Cymro brein. 
iol* fod a chywilydd arno siared ag 
un-dyn byw. Ond y mae tylodi yii 
aml yn anfuddio dŷn o'i hoU fŷwiogJ 
Twydd a'i rinwedd. Y mae'n anhawdd 
i gŵd gwâg sefyli yn sýth." ' 

Bêth a feddyliech chwi am y ty wŷso^ 
hwnw, neu am y iiywodraeth hwnw, ^ 

* A Free-bom Wehhman, 



Y FFORDB I OAFFAEL CYFOETH. Ì2Ô 

rhai a gyhoeddai ddeddf*, gan eich 
gwahardd chwi i wisgo dillad fel gwr 
boneddig neu ferch foneddig, dàn boen 
o garchariad neu gaeth-wasanaeth? Oni 
ddywedech chwi eich bôd yn bobl 
ryddiont, a chanddoch hawl a breîntiau 
i wisgo fei y gwelych yn dda, a bod y 
Êith archiad yn greulon ? Ac etto yr 
ydych o gỳlch rhoddi eich hunain o dàn 
y fath orthrymder, pan yr ydỳch yn 
rhedeg, mewn dyled am y fâth wisg 1 

Y mae gan eich gofynydd awdurdod, 
pan y gwel efe yii dda, i eich amddi- 
'fadu o*ch rhyddid, drwy eich caethiwo 
chwi mewn carchar dros hir amsert neu 
Idrwy eich gwerthu i fod yn gaethwas, 
os na byddwch yn alluog i dalu iddo fe. 
Pan yr ydych wedi cael eich cyttun- 
debll gellwch chwi feddwl, ond ychy- 
dig ysgatfydd am y taledigaeth ; ond, 
fel y dywed Rhisiat Druan, "Y mae 
gan ofynwyr well côf na dyledwjr j y 

* Cyfraith. f Breîniol, Free, 

\ Dros eich einioes mewn rhai gwledŷdd, neu, i eich 
gwerthu i estron ! 
y Yulgo, Bargian. 



26 Y FFORDD I GAFFA6L CYFOETH» 

mae gofynwyr yn blaid goelgrefyddoj 
ìawn, ac yn gwilied, a meddwl am am] 
serau a dyddiau neiUduol." Y mae j 
diwrnod yn dyfod oddiamgylch cỳn i 
chwi wýbod, ac y gofyniad yn cael ei 
wnëyd cỳn i chwi fod yn barod i*\i 
foddloni fo ; neu, os cadwch eich dyled 
mewn côf, yr ammod, yr hon ar y cyn 
taf oedd yn ymddangos mor hir, a fyd( 
fei y Ueiâa, yn ymddangos yn rhyfeddo 
o fèr. Amser* a ymddengys iddo ych. 
wanegu adenydd iV sodlau cystal a^ 
iV ysgwýddau. Grawys bỳr sýdd i j 
rhai hyiìy ag y mae arnynt arian i eî 
talu erbyn y Pasc/' i 

Yn awr, ysgatfydd, chwi ellwcl 
feddwl eich hunain mewn amgylchiada^ 
cynnyddol, ac y gellwch fibrddio ychy 
dig o afrad heb niwed ; ond 

<* Erbyn henúnt a rftaìá cynnila tra geUych, 
Ni phery drwy'r dydd haul boreu dysgleinryeh." 

Gall elw fôd jni ansicr ac am amser 
ond bỳth tra y byddoch byw, trai 

♦ Father Time. 



y FFORDD I OAFFAEL CYFOETH* 27 

sŷ sicr a pharâus ; ac " Y mae yn 
haw8 adeìladu dwy sitndde*, na chadw 
un a thànwydd/' fel y dywed Rhisiat 
Druan ; felly, " Yn hytrach ewch i 
eîch gwely heb eich cwynost, na chodi 
mewn dyled : — 

** Cymmer a ellych a dàl a gai bob dydd, 
Dyna yw'r maen dy blwm yn anr a drydd.** 

A phan y caffoch eurfaen í yr athro- 
nydd, diâu ni wnewch achwyn ychwa- 
neg ar yr amserau drwg, neu yr an- 
hawsder o dalu trethi. 

IV. Y mae yr athrawìaeth hwn íy 
nghyfeillion, yn rheswm a doethineb ; 
ond, ar 61 y cwbl, na wnewch ymddi- 
bynnu gormod ar eich diwỳdrwydd 
eich hunain, cynnildeb, a'ch callineb, 
er eu bôd yn bethau rhagorol; canys 
gallent oli gael eu mallu heb fendith y 
Nêf 5 a chan hynv, gofynwch yn os- 
tyngedig, am y íendíth hòno, ac na 
Eyddwch yn annhyner wrth y rhai sydd 

* Sawell, neu dwU y mwg. f Swpper. 

f Maen a diŷ bob peth yn aur meddant hwy 1 ^ 

c 2 



2Ô Y FFORDD I GAFFAEL CYFOFlTH. 

yn ymddangos i fôd mewn eisieu o 
honi, ond cysurwch a chynnorthwywch 
nhw. Cofiwch, i Job oddef, a bu wedi 
hyny yn liwyddiannus. 

Ac yn awr, i ddiweddii, "Y mae 
prawf * yn cadw athrofat ddrud, ond 
ni ddýsg ynfydion mewn un arall,** fel 
y dywed Rhisiat Druan, a phrin yn 
nono; canys y mae yn wîr, " Nyni a 
allwn roddi cyngor, ond ni*s gallwn 
roddi ymarweddiad.^t Pa fôdd byn- 
nag, cofiwch hỳn, " Y rhai na*s mỳnànt 
eu cyngori ni*s gellir eu diwallu ;" ac yn 
mheliach, os na wrandewch ar reswm, 
diau y bydd yn edifar ganddoch,'* fel y 
dywed Rhisîat Druan. Yn y môdd 
yna yr hên wr boneddig a orphenodd 
ei araith, — clyivodd y bobl hi, a chym- 
meradwyasent yr athrawiaeth, ac yn 
ddigyfrwng a anerasent y gwrthwyneb, 
yn inion fel pe y buasai bregeth gyíFre- 
din; oblegid dechreuodd yr arwerth- 
iantll, a hwya ddechreuasent brjmiu yn 

* Experience, f An Acctdemy, Ysgol* 

\ Buchedd dda. || FendiHon. 



Y FFORDD J QAFFA£I. CYFOETH. 29 

afiradlon. Deallais fod y gwr da wedi 
liwỳr fyfyrio fy amseroniau*, ac amgy- 
ffired y cwbl a grybwyllais ar y testynau 
hyny, dros ystod pum* mlynedd ar 
hugain. Yr aml grybwylüad a wnaeth 
am danaf fi a fuasai yn blino un-dỳn 
arall j ond yr oedd fy ngorwagedd i yn 
cael ei foddâu yn rhyfeddol gyda fe, er 
fy môd i yn gydwybodus nad oedd y 
ddegfed ran o'rdoethinebo'm heiddo i, 

Ír hyn a gyfrifa efe i mi } ond, yn 
ytrach, y UoflBon a wneis i o synwyrau 
Uawer o oesoedd a chenhedloedd, 

Pa fodd bynnag, Uwyr fwrîedais i 
fuddioli oddiwrth ei adsain t ; ac er fy 
môd yn y dechreuad wedi penderfynu 
i brynu d^fnydd paist newydd, mi 
eîthiim i ffordd gan Iwy r fwrìadu gwisgo 
fy hên un ychydìg yn hwy. 

Ddarllenydd, os gwnei di yr un môdd, 
býdd dy fudd di gymmaint a'm büdd 
innaiK Ydwyf fel erioed dy eiddo i'th 
wasanaethu di. 

RlCHARD SaUNDERS. 

'^ Almanacau. f Eçho. | CoeU, 



SÙ Y FFORDP t GAFFAEL CYFOETH. 



Llawn rhâd ar waith Uwynrhudal, — yn trosi 
Trysor angenrheidiol, 
I'n iaith Iwys, dda *i phwys, ddifibl^ 
Baich o ad(kisg bucheddol. 

Buchedd rëol a roes^— er addysg, 
I rwyddaw trefìi einioes ; 
Cwyd i*r ìawn, ceîdw yr oes, 
Bliag yniyd fìii rheg anfoes, 

Anfoes yr einioes a rydd — anghenion, 
y 'nghiniaw 'r gwastrafiydd ; 
Gorau fo, y gwr a fydd, 
Ganolig o gynnilydd. 

Cynnilydd dedwydd y dyn,— a wnelo 
Yn ol hyn o lyfryn ; 
Rhydd wers dda, er gwella gwŷn 
Gorfrydig yr aíradyn. Iago Tri-chrüo. 

Aeth y tri englyn jn bedwar, o'r fath ag ydynt; er 
gwnëyd i fynu mewn rhif, am ragoriaeth Eryron Gwyllt 
Walia mewn sylwedd a harddonicteth : os byddant oU, neu 
rai o hon^mt, yn boddloni Llwynrhudol, wele hwy aì ei 
wasanaeth ef ; a mawr Iwydd iddo gyda ei lyfr bach, a 
chyda phob anturiaeth daionus arall a gymmero mewn llaw, 
medd, 

Yr eiddo yn ddifiiiant, 

Jamis Hu69ESU 
/ Ur. Thomas Boòertt, Mai 10, 1839. 



Y FFORDD I OÂPFAEL CYFOETH. 31' 
y MODD I 

WNEYD LLAWER O YCHYDIG, 

Th ddifrifol gyfarchedig at y Tyìodion Dittfỳd, 
GAN B. SHORT. 



Y DYN tylawd yr hwn a rostio neu a 
olosgo* eigîg agỳll ei hanneryn y tân. 

Y dyn tylawd yr hwn a'i herwa sy'n 
colli llawer yn y dwr. Y dyn tylawd 
sydd yn ei droi yn isgellt gydag ychy- 
dig o beiUied, blawd-ceirch, reis^ neu 
býs, yn ôl eu gwerth, bŷdd eisieu llai o 
fara, ac a gae gymmaint ddwy waith am 
eí arian. 

Llysiau, megis moron cochion, hwydU 
lÿsiauty maipWj ac ychydîg ojresÿch^, a 
winwÿn^, acyn enwedig cem^** os yn 
gyntaf y ffreir nhw mewn ychydig o 
frasder yr isgell ne*s y byddont yn o 

* Broil I Broth, J Cdery. \\ Erfin» 
§ Bresychy Cahbag^, . \ Onions, ** Leeht, 



d2 Y FFORDD I OAFFAEL CTFOISTH. 

gwrm*, ac wedi hyny eu berwi ynddo, 
a wnaentwlêdd frâs am ychydigo draul. 
Winwyrí\ ydỳnt y Uysiau goreu. 
Yr oedd yr Aiâliaid eilun-addol^r yn 
eu haddoli nhw ; gwell eu haddoli nnw 
na chostreU o Oinl 

Y mae y tylodion bob amser sydd yn 
pryny yn y farchnad agored yn cael y 
geiniogwerth oreu; ac y mae pethau 
yn gyffredin bob amser yn rha'tach yn 
niwedd y diwmod. 

Fan fýdd pobl onest wedi gorphen 
èu gwaith, gweli iddynt fyned i'rfarch- 
nad nag i*r tcffarnAÌy.t 

Geill y tyíodion sy*n prynu ar goel 
weithìau ddysgwyl cad eu twyllo ; 
oblegid fod gormod o'r masgnachwyr 
yn meddwl eu bod yn bwriadu eu 
tmfüo nhw; gan hyny y maent yn 
ceîsio bòd o flaenllaw gyda nhw. Y 
geiniog hofrod bob amser sydd yn cael 
y farchnad oreu. 

Y rhai na fedrant brin eu cadw eu 



* Gwinau, Broum. 

t Plural of an Onion. Sing. Winwỳnỳn. 
\ Tý-cwrw. 



Y FFORDD I OAFFAEL CYFOETH* 33 

hunain neu blent^m, ni ddylent bỳth 
gadw ci. 

Chjoenwyn ydy w öm, yr hwn sýdd yn 
ei yfed mae yn rhoddi iddo ei hun ys- 
brydoedd gau dros amser, ond y mae 
yn braenu* ei iaut yr un prýd. 

Os nad y w dysdyllydd Oin y gelyn 
mwyaf i*r bobl gyffredins yfwr Gín y w 
y gelyn mwyaf iddo ei hun a'i deulu. 

Mae gwerth ceiniog o isgeU^ llaeth^ 
neu hyd yn oed hlawd a dwr wedi ei 
ferwî, neu gwrw i ddyn sy'n gweithio 
yn galed yn y boreu, y mae'n werth^ 
swllt o dê* 

Os yw tê yn dda i y rhai sydd yn 
bwyta gormod, y mae yn ddinystyr i y 
rhai sydd yn bwyta ond ychydig* 
Gadewch i'r tylodion gael hanner y 
draul at gwrw ag y maent at dê^ a hwy 
a fyddent yn alluog i wnëyd cymmaint 
arall o waith. 

Nid oedd tê a sugyrt un amser yn 

• Rot, OT putrijy. j Liter. 

ÿ Sugỳr yw iawn enw y peth a dwir yn gyffredin 
Siwffwr, canys sug, neu sudd ydyw. «Títice or tap yn Soesneg 
neu Suffar. 



S4 Y PFORÖD I GAFFAEL CYFOETH. 

caei eu defhyddîo yn gyffredinol hýd 
oni y ddeunawfed gan^rif; er*s pan 
ddaeth y tylodion i yfed tó, eu hanner 
a anghenwyd ac a newynwyd* 

Yr achwynîad cyffredinol y w, y mae 
yr amserau yn galed! Pa*m ynte y 
gwneir nhw etto yn galedtach f 

Dyn da inewn amserau drwg, a fydd 
fyw ddeg gẅaith gwell, na*!* dỳn drwg 
mewn amseraü da. 

Nyni a ddy wedwn yn fynych, ÿ nme 
ŷ trethi yn êrymion ! Geill hy ny fod 
yii wîr 5 ond gan bwy yt ydym yn cael 
ein trethu fwyaf ? 

Gadeweh i ddyn gyfrif, os nad oes 
Ilaweí yn caél eu trethu gymnìaint 
idwy waith gan eu ffolineb, tair gwaith 
gýmmaint gan eu meddwdod, ^phedaÌT 
gwaith cymmaint gan eu diogi, nag y 
itiaent gan y LlyWodraeth ; a*r prýd 
hyny bydded iddynt ddywedỳd a oes 
ganddynt hawl i achwyn, oblegid y 
mae*r esgid yn gwasgu pan ei gwnaetlî- 
ent ar eu pren-troed eu hunain. 

Gadewch i y tylodion wnçuthur 
daiòni iddynt eu hunain gartref, a*r 



Y FFOHDD I GAFFAEL CYFOETIJ. 35 

piyd hyny hwy a gaent fudd drwy fod' 
gartreí 

Y mae yn ddìareb gy wir fod " Duw 
yn cynnorthwyo y rhai a gynnorth- 
wyant eu hunain." 

** Na chwemych gyfoeth sj^n Uygadtynu àjn, 
fioddlonrwydd wiia*n gyfoethog dlawd ei liui.** 

Diwỳdrwyddd a wna i ddyn amner*, 
a Chynnildeb a rydd línynau idda; ííi 
chýst yr amner iddo efe ddim. 

Y rhai a*i meddianant, ni wnaent 
ond yn unig dynnu y llinynau fçi y 
cyfeiria cynnildeb, ac a gaent bòb aoir 
ser geiniog ddeíhyddiol yn eî waelod o. 

Adnabyddir gweinidogion diwỳd- 
rwydd wrth ei gosgordd-wisg t ; y nîap 
hì bob amser yn lân ac yn iachusf 
edrychwch ar y bratiog a chaethioù 
budron diogi, ac yna gofynwch. pwj 
sydd yn gwasanaethu y mëistỳr goreu ? 

Gwna ojh Duw i ddyn feddwl yn 
dda a gweithredu yn dda; a phan y 
byddo arno eisieu, Duw a ddarboda 
iddo efe gyfaill. 

• Pwfs neu alwar. t Zíow/- 



36 Y FFORDD I GAFFAEL CYFOETH, 

Ydyn a chwarddgydachwi ^r'nghylch 
ofh Duw, ydyw eich gelyn gwaethaf, 
ac a ddysga i chwi fod yn elyn i chŵi 
eìch hunan hefyd. 

Gochelwch y cyfryw. 

COFIWCH MAI. PeCHOD TW Y DrWG 

MWYAF ; Iechydwriaeth trwy Iesu 
Grist y daioni mwyaf ; a Gras i 
NEWID y CjtALON, y trysor gwerth- 
FAWROCCAF DYN TYLAWD. 

Yna gadewch i'r dyn tylawd fyned 
i'r farchnad rattaf ar y Sadwrn ; i*r lle 
addoliad hwnw lle y caffo efe y cyngor 
goreu ar ddýdd Sul ; a myned fel dyn 
gonest at ei waith ar ddýdd Llun ; a 
diiyn y rheolau symyl hyn, efe a fýdd 
yn ddedwydd ddwỳwaith drosodd ; 
dedwydd mewn amser, a dedwydd dros 
hoU dragywyddoldeb. 

B. Short. 

DIWEDD. 

Llundain : 

ArgraffWyd gan A. Spottiswooof., 
New-Street-Square. 



ií 



î 



I 

J 

\ 




^ 



; to 
ate 



^13 2044 024 60 949 

tne 1 III " '^ 

stamped below. 

A flne of flve cents a day is ìncmTed 
by retaining it beyond the specifled 
time. 

Flease return promptlý. 




